CAN, 


DEYRNASIAD (ORIST 


SEION AJ JERUSALEM, 


O mor sor y fath hardd-drem 
Fydd yn Seion a Jerus'lem— 
A fydd gweled y prophwydi * 
Apostolion gyda hyn. 
O mor cobr fydd eu gwedd, 
O mor sobr fydd eu gwedd— .,; 
Yr Arglwydd Iesu yn teyrnasu; 
Wedi trechu'r byd a'r bedd. 
Ŷn Jerusalem a Seion, 
Nid un unig apostoliou 
“phrophwydi, fydd y dyrfa, 
« yno lu o bìant Jehofa. 
Gwelir yno Adda ac Efa, 
Yn eu plith fe welir Noa ; | 
Methusalem, er e'yd ei ddyddiau, 
Yno'n canu per ganiadau. 
Yno gwelir Jeremia, 
Dafydd dduwiol heb eí feia', 
Solomon y doetha' o ddynion, 
Sara fwyn ac Abram ffyddlon. 
Dyma raï a welir yno— 
Shadrae, Mesae, Abednego, 
A'r pedwerydd oedd yn rhodio 
Yu y tan a welir yno, 
Fe fydd yno batriarohiaid, 
Saul o Tarsis, Canaaneaid, 
A'r rhai gynt f& Saul yn erlid 
Wedi cyrhaedd gwlad 'r addewid. 
Fe fydd yno gynddiluwiaid, . 
A rhai gymt fu dan ddirdyniad, 
Â rhyw filoedd ga'dd eu llosgi 
Achos arddel crefydd lesu. 
Fe fydd yno megys tywod Mn 
Dwifedi o fabanod, PrNico Uo. 





Yn eu dwylaw aur Us “Ŵr. 
Cnwch teu sain a i bêbjo' r seîbtinu.. Fi 
Gwelir yno Ruth, Naomi,” 
Esther dduwiol gyda hyny, 

Job gotnwydÌl yd 'yno'n rhywle. 

Yn y côr heb unrhyw, boenau, i 3 





Gwelir yno weitidogion :; 
Heb un croês nac:un symfryson; g bl 
Rhai'n cyhoeddi Crist yn Geidwad» 
Heb ui yn gofyn gan! bwy, euw ad. 


Fe fydd yno-bob rhyw” Twyrhau, ' 
Pol rhyw Taith ì chenedlaetliau, ', 
Wedi eti cynnull tna 'Seïon 
Ar ben Crist lesu bydd y goron): 


Hyn o fraint wyt yn ddymuno, jg ; 

Fod pawb ar flôrdd myn'd tueg yng? 

A minnau dar frys i dechreu llwygfau—. 

'Trwy gymhorth Duŵ eyrliaeddw Adre”, 
O mor wael fydd: eny gwedi; An! 


GEN EDIGAETH CRIST. 


Cyn bod daear, dyn, nac angel, 

' Clwyf, pa 'chwymp,—y Puy 'gornehel. 
Blanodd flordd trwy gynghor dirgel, 

I dawel godi dyn; 
A phan oedd dyn heb vn diangfa, 

Yn ngharuÌrar deddf mewn Mig a gwasgfa 
Dadguddiwyd cwr y plen i Adda, ; 
Gan y Jehofah 'i liun, (E | 
Sef pan gyhoeddwyd gynta'” A E^ 
_ Y frwydríwwr Calfemna, 25! o lUi? 
Y mam ysigwyd pen yddrdit Ul ' 

Gan'had y wraig, sef ili fai: St 
Caed eby rth, fyrdd o hyrdd a buehd, 
Wyn, ac âanneir, athurtured) 
Adar to a; Eleiloine hai 

Nes dyfod gwir OemDuw: 

O íewn i Fethlem 4ud&ei one bers î 
Caed sylwedd y cysgoda,.. MH î 


MW 





«2 


s 


OR 














0 bm, “ A Et 
X'ce CH2 























3 


Wrth blanu yr ail gyfammod gwiw, 
Yn ffyddlon i'w amodau: i 

Dibrisiodd ef, do, nef y gwynfyd, 
Ei orseddfaing€ a'i goron hyfryd, 

l oddef tlodi; warth, ac adfyd, 


Er achub dynolryw. , 


Ni chwennychodd ymgnawdoli ; 
Yn nghroth Herodias, waed uchelfri, 
Ond cymerodd wregys Mari. 
[ ymfrawdoli â dyn ; 
Ni clieisiodd urddas palas Pilat, 
Na gorwych lys yr archoffeiriad, 
I lanio porth yr esgoredaiad,” 
Ond preseb, anfad un; 
Nid'oedd wrth blan y. cynghor 
Na “sgarlad main na phorplior, 
Na A |M i'r Sanetzidd bach, 
Ond ca&Wach ac isel-gor, o 
“ 
Y tlws, y glan, heb dan'i ymdwynino, 
Na gwisg, ond gwellt,:i orwedd arhos; 
O! 'n Iesu anwyl, pwy all beidio 
Ag wylo wrth goíìoi gur 2. 
'Roedd ffauau gan lwynogod, 
A clian yr adar nythod, 
Ond lollgyfoeirbog Geidwad* dyn 
Yn grwydryn heb breswylfa: 
4er y nef, etifedd daear 
Heb ddimai i dalu'r dreth i Cesar,. 
Yn ddiystyrgar gan y pleidgar,.: 
Enllibgar, o'r holl wyr, 
Ei gariad gwiw oedd llyw a. pheilad 
Ein Crist ar fôr ei ddarosiyngiau, 
Waith o iselder mawr ein Ceidwad 
Y daeth derchafìad dyn; 
Y ngwrth croeswyntoedd 9 bob goror, 
Storm ar storm a iuthrai'n diidor,. 
Daliai 'long ar bwynt y Cynghor, 
A'i hangor ynddo ei hun.. bn 
Ô! gwel y Sanct diniwaid... 
Fel Oen yn nihlith y bleiddiaid, 











Ei»wyneb ar Galfaria ddu, 
Yn brysio i:dalu'n dyled £_ 

Edrych arno yn ein dedufìe, “ 
Gan uffern danllyd a'i harteithiaa, 

Yn chwysu'rgwaed:yn Gethsemane, 
Fel dagrau o'th blegyd di; 

'Tyvd etto, gwel y Cyfron 

| Yn gogwydd gau lewygon, 

e Wrth ddwyn y groesi Galfari, 

_ A'i gefn yn gwysi- hirion ; 

Dacw'i dra'd a'i d.lwylaw gwynion, 
'Yn ffosydd gwaedlyd ac archollion, 
Gwedi eu sicrhau yn gleision, 

A hoelion arni ht.. 








Dacw uffern yn llawn cyffro, Fo 
Cannons deddf. yn 'nelu atto, 
€ledd eyfiawnder gwedi eth” 
[ daro Mab y Dyn ; mo 
| : Dacw'r aberth dwyfol hanfod A 
.. Yn rhwym ar allor aur y Duwdod, 
Yn dalannhraetbol bwysau dyrnod) 
| Anorfod 'Trî yn Un. Ln 
o Dacw'r Tad yn foddlon, 
A'r ddeddf yn gwaeddi digon ; 
Dacw'r Meichiau mawr ym rhydd 
O'i ddyled herwydd Seïon, 
Ac yn rhoddi fynwr ysbryd, 
Dan blygu ei ben i angen dyfryd, ^^ 
Er mwyn cynesu i'w anwylyd 
F daimplyd, fyglyd fedd j^ 
Daew'r trydydd foreu 
Ein €rist yn concro angeu 
Gan esgyn i'w orseddfainegfry. 
Fw dra-ddyrehafu yntau, 
Y. lle mae'u eiriol dros ei eiddo, ig 
A'i ysbryd santaidd sy'n bugeilio Ŵ 
Ei briodasfereh, gan ei phuro. 
A'i gwisgo'is hardd ei gwedd, 





